ŴN 


“. CAN NEWYDD, 


—. BALCHDER Y MERCHED, 


Yw 









GYDA “ | co | My 
yg 


Ton.,—“SHy RoBiNu.” 








1 GWRANDEWCH fy nghyfeillion o fawrion i fan—; 
Balchder y werin yw testun y gân : 
Os awn. i'r tai cyrddau, neu'r llan ar ddydd Sul, 
O'r braidd nad yw'r drysau i'r cylchau n rhy gul ; 
Ond yw e'n beth mawr, i weled ei gwawr. 
Dymunwn ar fyrder gael balchder i lawr. 


9. Er maint sy',0 bregethu 'r Efengyl trwy 'r byd, 
Mae balchder ar gynydd trwy'n gwledydd i gyd ;. 
; Mae balchdêr yn bechod yn sorod a gwawd, 
1 Ond gwell ganddynt hyny na rhanu i'r tlawd. 
Ond yw e'n beth mawr, &c. 


3 Hwy wisgant ribanau a blodau mor braf, 
A chylehâu 'm,ei peisiau mewn ffeiriau yr hêf 
Gan gylchau de Saesnes mi gefais fawr loes, 
Wrth iato efe dŷwi gwnaeth grafi fy nghoes. , 
Ond yw ê'n Dêth mawr, &c. 


“Y Î 


A 
“B y y 





2 





in, 4 Hi waeddodd yn saes'neg you foolish old man, 
bi, A ninau yn methu a chyffro o'r [ân ; 
Ei chylchau vn llusgo ar lawr dan ei thraed, 
A minai a nghoesau yn llifo o waed 
Ond yw e'n beth mawr, &c- 


5. Wna Hetiau yr hen ffasiwn yn awr ddim o'r tro, 
Mae'n rhaid cael y Dloomers neu MWetie Jîm Cro, 
Bum bron ac anghofio y Fliby de Flap, 

Ar knots o ribanau a blodau yn y Cap. 
: Ond yw e'n beth mawr, &c- 


6. Searf Shawl o werth dwy bunt mewn helynt lled flin 
A Neckties a Broaches, heblaw FPictorines; 

| A phluf ar eu hetiau pob lliwiau o'r rhain, 

b 'Ond uis-gallant ehedeg mor gyflym ar brain. 

Ond yw e'n beth mawr, &c. 


7 'R oedd bachgen a'i gariad yn dyfod o*r ffair, 
Safasant gael siariad rhyw ddau neu dri gair, 
Ac wrth iddo wasgu 'r un syw gyda serch, 
Fe faslod d ei goisiau yn nghylchau y ferch, 

Ond yw e'n beth mawr, &c. 


8 Fe redodd ^nol dadrus o gylchau y bais, 
Ond pwy ddaeth yn sydyn ?—rhyw lencyn o sais ! 
'Roedd hwnw yn. gwaeddu now Johny come back, 
Heb un gair o saesoneg yn rhedeg ^r oedd Jack. 
Ond yw e'n beth mawr, &c. 


9 Y mae pipes Gutta. Percha mewn. peisiau gan rai, 
Yw chwythu i fynu a'i corkio yn.ddilai ; 
. Y mae rhaff gan ereill a wres o Steel, 
o. Ond Canes a hen gylchau sy'n gas mewn lle cul.- 
Ond yw e'n beth mawr, &e.'; 







10 Wel fechgyn cyd-unwch yn aw fryd, 


WW 


Tra r cylchau yn ei gafêl eu gadel liwy i gyd; 

Ond peidio eu chfleii. na'u Ud Got owrdd,. 

Mi wn mewn rhai dyddiau daw eu cylchau i ffwrdd. 
Mae'r ganiad ar ben. Rhoweclr geiniog heb sen, 
I ddyn gyda theimlad sy a'i lygad dan len, 


| | a, D. JONES, Llanybyddar, 





Xa 








ce] 
syd 
a; 


CAN NEWYDD, 


RHWNG MAB A MERCH O LAN TAF. 





1” Wen gwrando fy'n seren gysyrus, o 
A'th 'madroedd tra medrus a mwyn, ì 
Ar fachgen, sy'n glaf o dy gariad “ 
Cei glywed o'i ganiad fy nghwyn ; 

Doluriau sy'n nghyliau fy nghalon, 

I*r bedd gan flinderon yr af, “^n 
Os na chaf briodi lliw rhosyn. 
Sy'n byw mewn lle teg ar lan Taf. U 


tê 


O fachsren faw son â dy weniaeth, 

Rwyn clywed dy araeth ^n rhy hîr ; 

— Twyllodrus yw'r meibion yw gweled, 

A gadaeì y merched dan gŵr: 

'Rwy'n meddwl arosafyn weddw, tl 
Caf fywyd mwy hoyw fel hyn ; HN 
Bydd cynal y bwthyn a'i bethau, ì 
I mi am rai dyddiau 'n rhi dyn, 


9.Mor syth yr anelaist dy saethau, 
'R un modd ac at ddorau o ddur, 
Trywanaist dy gleddyf i'm dwyfron, 
l1eb gelu mae'r galon dan gur ; 
Yn fuan y mae ^'n rhaid imi ffarwelio, 
. Gan dd^weid fe aeth heibio fy haf; 
Caf ddioddef oer ingoedd yr angau, 
O gariad iliw blodau glan Taf. 
yo He 4Y glen fytb wyddost fod digon í 
O fawrddysg Feddygon i'w cael 
D'wed wrthynt dy glefyd yn amlwg, ' 
Gwnant wellady olwg sydd wael ; “ 
Cei gordial wna lesi'th ddoluriau il 
;' Ffrwyth llysiau rhai goreu ei rhiw, (0 Mm 
 's 4 chadw dy hunan yn foddlon, MP 
' Fe wella dy fron sydd yn friw, WM 

























a 


5 Nis gallaf fi lwyr anfoddloni, 


A'th golli lliw'r lili lMoerlan, 

Dy hun, a dy liw, a dy lygad, 

A'm g'wnaeth i mor groesed fy ngran, 
Rho imi ddwys auredd gysuron 

I wella fy nghalon sydd glaf, 

Trwy addaw cawn fyw mewn hapusrwydd, 
Bob tywydd mewn ty ar lan /Taf. 


Wel bellach mi gredaf. yn.gadarn, 
Mai fi yw gwir Sylfaen dy serch ; 

A chyda thi 'r glanddyn mi fentraf, 
Gwnaf bob peth a allaf fel merch, 
Cei ar bob amserau gysuron, 

Bydd hyn iti 'n foddion lled faith 
A cheisiaf wneid pob peth yn barod 
Cyn byddi vn dyfod o'r gwaith. 


Mor gynted a pasio ^r tri galwad, 

O flaen yr offeiriad yr awn, 

Nol iddo'n cysylltu an-gilydd, 

Cawn fyw mewn llawenydd yn llawn, 
A threulio ein hoes mewn hapusrwydd 
1 dedwydd fel ehedydd yr haf ;. 

Cawn glywed o'r gwely bob boreu 
Swn tonau yr hen afon Taf. 


Chwi iengcetyd y wlad rwy'n gynghori, 
I garu fel fi o wir serch, 

AT chofiwch-ddefnyddio ch amynedd, 
4mser ddaw 'n fwynedd a'r ferch, 
Ces innau do lawer o'm croesi, 

Pan oeddwn i yncaru a. Gwen 

Ond nawr ar fy mhraich rhâid i gweno 


_ Bob nos i gael gorphwys ei phen. 


D. JONES, Llanybydlar. 





